જાગૃત ઉજાગર 


સં-૨૦૮૦| ચૈત્રવદ-૩ 


ઓશન કાઉન્સિલ છત્રપતિ શિવાજી 
રીજીયન યુવાસંઘની પ્રથમ કારોબારી સભા 
તારીખ - ૨૧/૦૪/૨૪ રવિવારના દિવસે બપોરે 
૦૨:૦૦ કલાકે ભોર ખાતે પુના સ્થાને રીજીયન 
ચેરમેન રમેશ પોકાર ની અધ્યક્ષતામાં 
આયોજીત થયેલ. 

સર્વ પ્રથમ સભાની શુભ શરૂઆત 
ઉપસ્થિત સભ્યો નું સનાતની સ્વાગત છત્રપતિ 
શિવાજી રીજીયન પ્રવક્તા હરેશ પોકાર દ્વારા 
રીજીયન કમિટીના સર્વે હોદ્દદારોનું સ્વાગત કરી 
મહાનુભાવો ને મંચસ્થ કરાવેલ અને ત્યાર બાદ 
ઉપસ્થિત સભ્યો નું શાબ્દિક સ્વાગત અને 
અભિવાદન રીજીયન સેક્રેટરી દિપક જબુવાણી 
ક્વારા કરવામાં આવેલ અને ગત મીટીંગની 


મીનીટ બુક નું વાંચન કરવામાં આવેલ ને તેની 
બહાલી લેવામાં આવેલ.રીજીયન ટ્રેઝરર વિનોદ 
પોકાર દ્વારા હિસાબ નું વાંચન કરીને બહાલી 
મેળવેલ. 

મિશન ચેરમેન કિશોર ધોળું દ્વારા 
પોતાના ઉદબોધન માં યુવાસંઘની 13 સમિતિના 
નવા કાર્યની જાણકારી આપેલ અને માર્ગદર્શન 
આપેલ સાથે સાથે 13 સમિતિના કન્વીનરોએ 
પોતાના સમિતિની અંતર્ગત થતાં કાર્યોની 


| તા.૨૬-૦૪-૨૦૨૪ 


| શુક્રવાર 


જાણકારી અને આગામી કાર્યક્રમોની માહિતી 
આપેલ. 

રીજીયનના કારોબારી સભામાં 
આમંત્રિત યુવાસંઘના સેન્ટ્રલ હોદ્દેદારો 
જગદીશ લિંબાણી.(ચિંચવડ), 
ભરત છાભૈયા.(ચિંચવડ) , 
અમિત ચૌધરી (સોલાપુર), 
વસંત સાંખલા (રાજગુરુનગર), 
પ્રકાશ ચૌધરી (ચાકણ), 
કાંતિભાઈ દિવાણી.(નારાયણગાંવ), 
શાંતિભાઈ દિવાણી (નારાયણગાંવ) 

ની વિશેષ ઉપસ્થિતિ હતી. 

૪૬નાં ફંડ જોઈન્ટ મેનેજર મહોદય 
વસંતભાઈ સાંખલા દ્વારા કેન્દ્ર ૪૬1૮ નાં 
રિપેમેન્ટના બારામાં વિશેષ જાણકારી સભાને 
આપેલ. ખુલ્લા મંચમાં રીજીયન સભ્યોએ 
પોતાના વિચાર વ્યક્ત કરેલ.રીજીયન ચેરમેન 
રમેશ પોકાર સર્વે નું અભિનંદન કરતા સર્વે 
સમિતિના કન્વીનર ને તય કાર્યક્રમો ને સમયસર 
પૂર્ણ પાડવા પ્રોત્સાહિત કરેલ સાથે પોતાની 
હળવી શૈલી થી સર્વ વ્યક્ત કરેલ વિચાર ને 
આવરી લઇને....પોતાના ઉધબોધન માં 
ઉપસ્થિત સર્વે સભ્યોને માર્ગદર્શન કરી ને સ્થાન 
ગ્રહણ કરેલ,અંતે રીજીયન પ્રવક્તા હરેશ પોકાર 
ક્રારા ઉપસ્થિત સર્વે સભ્યો નું આભાર કરી 
સભાને પૂર્ણ કરવામાં આવેલ. 


ટીમપ્રચાર પસાર 
શ્રી છત્રપતિ શિવાજી રીજીયન 


શ્રીહનુમાન જન્મોત્સવ અને રાયપુર 
સમાજના હનુમાન મંદિરના રજત જયંતિ 
ઉત્સવના શુભ દિવસે કેન્દ્રીય યુવાસંધ મિશન 
હેલ્થ એન્ડ ડિઝાસ્ટર અંતર્ગત રામ હૃદય કીટ 
નું વિમોચન છ. ગ. સમાજ પ્રમુખશ્રી કાંતિભાઈ 
લીંબાણી, શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
રાયપુર પ્રમુખશ્રી ભરતભાઈ માવાણી, યુવા 
મંડળ પ્રમુખશ્રી ગિરીશ નાકરાણી સાથે મહિલા 
મંડળ પ્રમુખશ્રી વાસંતીબેન નાકરાણી ના કર 
કમલો દ્વારા રામસેતુ કાઉન્સિલ ચેરમેન નવીન 
લીંબાણી, રીજીયન મિશન ચેરમેન નિલેશ 
પોકાર, મહામંત્રી હરસુખ નાથાણી, 121૨૦0 


છત્તીસગઢ રીજીયન હેલ્થ એન્ડ 
ડિઝાસ્ટર ટીમ અને રાયપુર યુવા મંડળના 
સંયુક્ત તત્વધાનમાં તા. ૨૩.૦૪.૨૪ 
મંગળવારના દિવસે શ્રી પાટીદાર સમાજ 
ફાફાદિહ, રાયપુર ખાતે આદ્ય સુધારક 
નારાયણ રામજી લીંબાણી અને કેસરા 
પરમેશ્વરા ની જયંતિ નિમિત્તે રક્તદાન 
શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવેલ. 

જેમાં છત્તીસગઢ ની શ્રી સત્ય સાંઈ 
હાર્ટ હોસ્પિટલ જે બાળકોના નિઃશુલ્ક હૃદય 


ભારતીય રેલવે ઇન્ટરનેટ કનેક્શન વાળા 

સ્માર્ટ ફોન દ્વારા જનરલ ટિકિટ બુક કરવાની 
સુવિધા પૂરી પાડે છે. 

રેલ્વે મુસાફરો અનરિઝર્વ્ડ ટિકિટ 
મેળવવા માટે લાંબી કતારોમાં ઉભા રહેવામાથી 
મુસાફરોને મુક્તી મળશે અને તેઓ સરળતાથી 
તેમના મોબાઈલથી અનરિઝર્વ્ડ ટિકિટ બુક કરાવી 
શકે છે. 
મોબાઇલથી થશે ટિકિટનું બુકિંગ... 

યાત્રિકોની સુવિધાઓને ધ્યાનમાં રાખીને 
'યુટીએસ ઓન મોબાઈલ' એપમાં મુસાફરી ટિકિટ 
અને પ્લેટફોર્મ ટિકિટ બંને માટે બાહ્ય મર્યાદા જિયો- 
ફેન્સિંગ અંતરનો. પ્રતિબંધ તાત્કાલિક અસરથી 
હટાવી દેવામાં આવ્યો છે. 

આ સાથે રેલવેમાં મુસાફરી કરનારા 


કચ્છ પૂર્વ રીજીયન માંડવી ડિવીઝનના બિદડા ગામે શ્રી 
બિદડા કડવા પાટીદાર લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ મધ્યે 
તારીખઃ ૧૬ અને ૧૭/૦૪/૨૦૨૪ મંગળવાર તથા બુધવારના 
રોજ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર નો પરંપરાગત ૩૮ મો વાર્ષિક 
પાટોત્સવ ખૂબ ધામધૂમ પૂર્વક ઉજવાયો. 


વર્ષોથી ચાલતી આવતી પરપરા મુજબ ચૈત્ર મહિનાની 


સુદ નોમ એટલે કે ભગવાન શ્રીરામનો અવતરણ દિવસ 
રામનવમીના પાવન અવસરે વાર્ષિક પાટોત્સવની ઉજવણી 
કરવામાં આવે છે. જેમાં આ વર્ષે પ્રથમ વખત બે દિવસ 
પાટોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવેલ. જેમાં સૌપ્રથમ 
મંગળવારના મધ્યાહન બાદ સૌ સમાજજનો ની બહોળી 


સંખ્યાની વચ્ચે સનાતન સંસ્કૃતિની પ્રણાલિકા મુજબ સમાજના સૌ 
હોદ્દદારો દ્વારા ઈષ્ટદેવ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન સમક્ષ દીપ * «( 
પ્રાગટ્ય કરીને કાર્યક્રમ ખુલ્લો મુકવામાં આવેલ. 
સમાજના મંત્રી અમૃતભાઈ રામાણીએ આવેલ સૌ સમાજજનો 
તથા સમાજની દરેક કારોબારી સભ્યોનું શાબ્દિક સ્વાગત કર્યું... 


શુ રઃ 
ફ્્્ કું ક. દૂ 0 ક 
સણ મંદિરનો. વ ી 
0 59909% 
7 
ર 
ઝુ 1 
1 હન ર 


જીગ્નેશ નાકરાણી હેલ્થ એન્ડ ડિઝાસ્ટર 
કન્વીનર નરેશ છાભૈયા, સહ કન્વીનર યોગેશ 
ભીમાણી, રાયપુર યુવા મંડળ પ્રમુખ ગિરીશ 
નાકરાણી, મહામંત્રી ભરત વાલાણી અને સર્વે 
પદાધિકારી, કારોબારી સભ્યોની ઉપસ્થિતિમાં 
કરવામાં આવેલ.હરસુખ નાથાણી અને નરેશ 
છાભૈયા દ્વારા કીટ બાબત સર્વે સમાજજનો ને 
વિસ્તૃત જાણકારી અને હૃદય ઘાત ની પ્રાથમિક 
ઉપચાર વિષે વિસ્તૃત જાણકારી આપેલ. 


ટીમ છત્તીસગઢ રીજીયન 


ઉપચાર માટે પ્રસિધ્ધ છે તેમના 
સાથે મળી ૮૦ થી વધારે રક્ત 
| યુનિટ જરૂરત મંદ બાળકો માટે 
ડોનેટ કરી ઉપલબ્ધ કરાવેલ. 
સમાજજનો ખુબજ ઉત્સાહથી 
આગળ આવી આ પરમાર્થ કાર્યમાં 
સાથ અને સહકાર આપ્યો હતો. 

આ શુભ અવસરે 
છ.ગ.રીજીયન મિશન ચેરમેન 
નિલેશ પોકાર, મહામંત્રી હરસુખ 
નાથાણી, 01ર૦ જીગ્નેશ નાકરાણી હેલ્થ એન્ડ 
ડિઝાસ્ટર કન્વીનર નરેશ છભૈયા, સહ કન્વીનર 
યોગેશ ભીમાણી, રાયપુર યુવા મંડળ પ્રમુખ 
ગિરીશ નાકરાણી, ઉપપ્રમુખ હિતેશ દિવાણી, 
મહામંત્રી ભરત વાલાણી અને સર્વે પદાધિકારી, 
કારોબારી સભ્યો હાજર રહેલ. 


ટીમ છત્તીસગઢ રીજીયન 


લોકો હવે તેમના ઘરેથી આરામથી ભારતીય રેલ્વેના 
કોઈપણ સ્ટેશન માટે તેમની જનરલ ટિકિટ અને 
પ્લેટફોર્મ ટિકિટબુક કરી શકે છે. 

જ્યારે જિયો ફેન્સીંગની આંતરિક મર્યાદા 
યથાવત રહેશે એટલે કે ટિકિટ બુકિંગ માત્ર સ્ટેશન 
પરિસરની બહારથી જ માન્ય રહેશે. 

નોંધનીય છે કે હાલમાં જીઓ-ફેન્સીંગ 

અંતર પ્રતિબંધ 20 કિમી હતું. એટલે કે હાલમાં 
કોઈપણ મુસાફર તે સ્ટેશનથી મહત્તમ 20 કિમીના 
અંતર સુધી મુસાફરી કરવા માટે જનરલ ટિકિટ 
અથવા પ્લેટફોર્મ ટિકિટ બુક કરી શકતો હતો. હવે 
આ પ્રતિબંધ હટાવી દેવામાં આવ્યો છે.જનરલ 
ટિકિટ પર મુસાફરી કરતા મુસાફરોની સુવિધા માટે 
ભારતીય રેલ્વે ઇન્ટરનેટ કનેક્શન સાથે સ્માર્ટ ફોન્સ 
દ્વારા અનરિઝર્વ્ડ ટિકિટ બુકિંગ (સામાન્ય ટિકિટ 
ઓનલાઈન) ની સુવિધા પૂરી પાડવા જઇ રહી છે. 
સુવિધા સાથે રેલ્વે મુસાફરો અનરિઝર્વ્ડ ટિકિટ 
મેળવવા માટે લાંબી કતારોમાં ઉભા રહેવાથી મુક્તિ 
મળશે. અને તેઓ સરળતાથી તેમના મોબાઈલથી 
અનરિઝર્વ્ડ ટિકિટ બુક કરાવી શકે છે. 


શ્રી નું 


ત્યારબાદ જેઠાલાલભાઈ સેંઘાણી દ્વારા પાટોત્સવ 


નિમિત્તે વિવિધ.ઉછામણી ની બોલી બોલવામાં આવી. જેમાં 
ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણની આસ્થા, શ્રદ્ધા અને લાગણી સાથે 
સમાજના દાતાશ્રીઓએ ઉછામણીમાં ખૂબજ ઉત્સાહભેર ભાગ 
લીધેલ.આ એતિહાસિક ઉછામણી બાદ શ્રીસમાજ દ્વારા 
ઉછામણીના સર્વે દાતાશ્રીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું અને 
સમાજના પ્રમુખશ્રી શામજીભાઈ છાભૈયા દ્વારા સૌ દાતાશ્રીઓનો 


સમિતિ વતી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કર્યો. 


ગુણાતીતપુર નવયુવક મંડળ અને 
સનાતન મહિલા મંડળની સંયુક્તમાં જનરલ 
મિટિંગનું મંડળના પ્રમુખશ્રી મોહનભાઇ 
છાભૈયા ના અધ્યક્ષ સ્થાનેથી અને મહિલા 
મંડળના પ્રમુખશ્રી શકુંતલાબેન છાભૈયા ની 
હાજરી માં સભાનું આયોજન તારીખ. 
23/4/2024 ના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું. 

જેમાં યુવાસંઘની હેલ્થ અને 
ડિઝાસ્ટર ટીમ દ્વારા જે રામ હૃદય કીટનું 
વિતરણ થઈ રહ્યું છે તેની માહિતી યુવાસંઘ 
સેન્ટ્રલ ફંડ સમિતિના ૪૦ હરેશ રૂડાણી દ્વારા 
આપવામાં આવેલ અને ગુણાતીતપુર ના દરેક 
સનાતની પરિવારની અંદર વિતરણ કરવામાં 
આવ્યું હતું. તેમજ ગુજરાત સરકાર દ્વારા 
મહિલાઓમાં થતા ગુપ્ત રોગોના પરીક્ષણ માટે 
ચલાવવામાં આવતા સંજીવની રથને પણ 
આગામી તારીખ 5/5/2024 ના મહિલાઓ 
માટે એક કેમ્પ નું પણ અયોજન કરવામાં આવ્યું 
છે અને તેની માહિતી પણ હરેશ રુડાણી દ્વારા 


કચ્છ પૂર્વ રીજીયન પ્રવક્તા 
પિયુષ લિંબાણી, બિદડા 


આપવામા આવી હતી. 

ત્યાર બાદ સમાજમાં સામુહિક 
ભાવના રહે અને એકતા જળવાઈ રહે તે 
માટે એક દિવસ માટે ફૂલ ફેમિલી પ્રવાસ 
નું પણ અયોજન કરવોમાં આવ્યું હતુ. 
તેમજ ભારતભરમાં લોકશાહી નું પર્વ 
એટલે કે લોકસભાની ચૂંટણી નું મતદાન 
ગુજરાત માં તારીખ 7/05/2024 ના છે 
તો તેની અંદર ગામના દરેક મતદારો મતદાન 
કરે તેવું પણ સૂચન કરવામાં આવ્યું હતું અને 
છાશ કેન્દ્રની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. 
આગામી સમયમાં વધારેમાં વધારે સામાજીક 
કાર્ય આધ્યાત્મિક સાથે થાય તે બાબતમાં પણ 
વિવિદ્ય ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. 

તેમજ ૪1૬ માં અત્યારે ચાલતા 

રીપેમેન્ટ ની પ્રક્રિયા જલ્દીમાં જલ્દી પરીપુણં 
થાય તેનુ પણ ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું હતુ. ત્યાર 
બાદ વાંઢાય શ્રીઉમિયા માતાજી સંસ્થાની અંદર 
ગુણાતીતપુર નું ગૌરવ એવા ટ્રસ્‍ટી તરીકે 
વિરજીભાઈ રૂડાણી અને યુવા એવા સુરેશભાઈ 
ભગત ની કારોબારી ની અંદર નિમણૂક 
કરવામાં આવી તેને પણ સભાની. અંદર હર્ષ 
અને ઉલ્લાસથી વધાવામાં આવ્યા હતા. સભામાં 
મોટી સંખ્યામાં ભાઈઓ અને બહેનો હાજર 
રહ્યા હતા સભા નું સંચાલન મંડળના મહામંત્રી 
ધીરજ રૂડાણી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું 


| 502 1૫૦.: 1461 


પ્રદ 211 


“* ----2---4--*“---- 


1100.:4-91 7801877774, 4-91 7718977774 | 1165ત11ત॥017111[1111:(ઇેટ્ટા11.€01॥ 


મ્‌ 


જઝ્ 


સૂર્ય પ્રકાશ ના મહાત્મ્યને સમજવા માટે 
આંખખુલ્લી હોવી જરૂરી છે, 

કરુણા ના અધિકારી બનવા માટે 

હૃદય કૃતજ્ઞા થી સભર હોવું અત્યંત જરૂરી છે. 


મારું અર્પણ તર્પણ અને સમર્પણ,આપણને 
જ્યારે જે ક્ષણે સમજાય કે......!! 


-જીવનમાં જે ક્ષણે સમજાય કે આપણે "કંઈક" 
કાર્ય કરવાનું છે. એ કાર્ય આપણે જ કરવાનું છે. 
બીજા કોઈએ નહિ. 


આપણે નહિ કરીએ તો બીજુ કોઈ કદાચ એ 
કરશે તો ખરું, પણ તેમાં ભલેવાર આવે કે નહિ 
આવે.?? 


કેમ કે એ કાર્ય પ્રકૃતિએ આપણા માટે નિર્ધારિત 
કરેલું છે. 

એક વખત આ સમજણ આવે પછી 
ચેન પડતુ નથી. યેનકેન પ્રકારેણ ધ્યેયસિધ્ધિ 


માટે જ વિચાર આવતા રહે છે. એ માટે પુરતી 


શક્તિ ન હોય તો શક્તિ કેવી રીતે મેળવવી તેનું 


મનોમંથન ચાલે છે. તેના માટે આપણી જાતમાં 


ઉણપો હોય તો તે દૂર કરવાની પ્રેરણા થાય છે. 


સફળ થઈએ કે ન થઈએ પણ 
અવિરત પ્રયત્ન છોડતા નથી, છોડી શકાતો પણ 
નથી. કેમ કે એ લક્ષ્યના મૂળ અંતરમનમાં ખૂબ 
ઊંડા ઉતરી ગયા હોય છે. 
આવું થાય ત્યારે કોઈ માનવીય શક્તિના જોર 
પર ધ્ઘેયસિધ્ધિ થઈ શકતી નથી. તેના માટે 
અનિવાર્યપણે પરમ શક્તિને સમર્પણ કરવું પડે 
છે. તે પછી એ જ આપણને આગળ દોરી જાય 
છે. 

ધ્યેય નિષ્ઠ કર્મનિષ્ઠ કચ્છ ન્યુઝ નાં 
અડમિંન અને એ. દરેક સહાય કરનાર 
વ્યક્તિત્વને કર્મઠ પદ ધર્મની હાર્દિક શુભેચ્છા.. 


અરિસાનું જીવન પણ લાજવાબ છે, 

"સ્વાગત ” બધાનું કરે... 

પણ 

"સંગ્રહ ” કોઈનો નહીં.. તુ 
આ છે અનોખી સેવા કાજે પરમાત્મા 

ની પસંદગી આપની છે તેની પ્રતીતિ... 

બ્છ્ 

ત 1.0૯1): 111111૮ (100ત11) 

77 ડત ત 

9101 2] 


તેલંગાણા- આંધ પ્રદેશ ઝોત 
સિકંદરાબાદ અમીરપેટ સમાજનું વિધાથી ગોરવ 


મેડચલ, સિકંદરાબાદ અત્રે શાંતિ 
જલારામ કાર્ટ્નસ 11.2, કાંતાબેન દામજી 
ગોરાણી (દાદા - દાદી) નો સુપૌત્ર તેમજ 
માયાબેન વિનોદ ગોરાણી, (માતા - પિતા) નો. 
સુપુત્ર કુ.ધૈર્ય ગોરાણીએ ઈન્ટર (€1:0 વર્ગમાં) 
ના પ્રથમ વર્ષમાં 82% થી ઉત્તિર્ણ થઈ 
ગોરાણી પરિવાર તેમજ સમાજનું ગૌરવ 
બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન 


અમીરપેટ અત્રે વંદના ટીમ્બર 
મિયાપુર, હેદરાબાદ કચ્છમાં કોટડા (જ.) 
વાળા તુલશીબેન લખમશી લીંબાણી (દાદા - 
દાદી) ની સુપૌત્રી તેમજ કલ્પનાબેન વિનોદ 
લીંબાણી (માતા-પિતા) ની સુપુત્રી કુ. ઉન્નતિ 
વિનોદ લીંબાણી ઈન્ટર (10000) પ્રથમ વર્ષમાં 
88. 72 % થી ઉત્તિર્ણ થઈ લીંબાણી પરિવાર 
સાથે શ્રી સમાજ નું ગોરવ વધારવા બદલ 
ખુબ ખુબ અભિનંદન 


તેલંગાણા આંધ્ર પ્રદેશ અમીરપેટ, સિકંદરાબાદ., 
એત્રના ના દમયંતીબેન શાંતીલાલ છાભૈયા (દાદી- 
દાદા) ની સુપોત્રી તેમજ કલાબેન સુરેશ છાભૈયાની 
સુપુત્રી કુ.માહી છાભૈયા ઈન્ટર પ્રથમ વર્ષમાં 
97.2% થી ઉત્તિર્ણ થઈ છાભૈયા પરિવાર અને 
સમાજનું ગૌરવ વધારેલ. ભવિષ્ય માં પોતાના જ્ઞાન 


નાં અભિગમ થી જરૂર ઉત્તમ સમાજ અને રાષ્ટ્ર 


નિર્માણ માં સહયોગી બનશે.. 
યુવાસંઘ એજ્યુકેશન અને ટેલેન્ટ હન્ટ 
મિશન તેમને બિરદાવે છે અને શુભેચ્છા પાઠવે છે.. 


તેલંગણા આંધ્રપ્રદેશ ઝોન 
સમાજના સિકંદરાબાદ ઘટક સમાજ 
અમીરપેટ ના વિદ્યાર્થીઓ વિશેષ 
સિદ્ધિ બદલ ગોરવ વધારતા આપણા 
વિદ્યાર્થીઓને 

ટીમ પ્રચાર અને પ્રસાર 
સમિતિ વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન 
સહ ભવિષ્યના લક્ષ્યાક સિદ્ધ કરો 
એવી શુભકામનાઓ... 

શ્રી સમાજ અને પરિવારનું 


ગૌરવ વધારવા બદલ સા 
ભવિષ્યમાં પોતાના જ્ઞાન અને 
અભિગમથી જરૂર ઉત્તમ સમાજ અને 


અ નિર્માણમાં સહયોગ બનશે 
અભિલાષા _સાથે યુવાસંઘ 

પશ શન્‌ એન્ડ ટેલેન્ટ હન્ટ મિશન 
તેમની વિશેષ સિદ્ધિ અને શુભેચ્છા 
પાઠવે છે. 


અમીરપેટ અત્રે ભક્તિ પ્લાયવુડ 
એન્ડ હાર્ડવેર, સુચિત્રા, હેદરાબાદ વાળા 
શાંતાબેન કાંતિલાલ છાભૈયા (દાદા - દાદી) 
નો સુપૌત્ર તેમજ તુલશીબેન ઈશ્વર છાભૈયા 
(માતા-પિતા) ની સુપુત્ર કુ. લક્ષ ઈશ્વર છાભૈયા 
ઈન્ટર ફાઈનલ માં 95.2 % થી ઉત્તિર્ણ થઈ 
છાભૈયા પરિવાર અને શ્રી સમાજ નું ગોરવ 
વધારવા બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન. 


અમીરપેટ અત્રે પટેલ સ 
કલેક્શન, ખૈરતાબાદ તેમજ પ્લેટીનમ ધી 
હાર્ડવેર, ગચીબોવલી વાળા કસ્તુરબેન 
નરસિંહભાઈ છાભૈયા (દાદા - દાદી) ની 
સુપૌત્રી તેમજ ભાવનાબેન કિર્તી છાભૈયા 
(માતા-પિતા) ની. સુપુત્રી કું. ધ્વનિ કિર્તી 
છાભૈયા ઈન્ટર પ્રથમ વર્ષમાં 87 % થી ઉત્તિર્ણ 
થઈ છાભૈયા પરિવાર અને શ્રી સમાજ નું 
ગોરવ વધારવા બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન. 


શિક્ષણ તથા આરોગ્ય સમિતિના મંત્રી પિયુષ, લીંબાણી 
ક્રારા આ વર્ષે સમિતિ દ્વારા પ્રકાશિત રાહતદર ની નોટબુક નું 
સમાજના હોદ્દેદારો તેમજ ટ્રસ્ટીઓના વરદ હસ્તે વિમોચન 
કરવામાં આવ્યું. સાથે યુવાસંઘ ટીમ હેલ્થ એન્ડ ડિઝાસ્ટર અંતર્ગત 
હૃદય રોગ વખતે કારગર નીવડતી રામ હૃદય કીટ નું હોદેદારો ના 
વરદ હસ્તે લોન્ચિંગ કરવામાં આવેલ. તેમજ યુવાસંઘ રીજીયન 
પ્રવક્તા પિયુષ લીંબાણી દ્વારા રામ હૃદય કીટ અંગેની સંપૂર્ણ 
માહિતી સમાજનો ને આપવામાં આવેલ. 

ઢળતી સાંજે સૌ સમાજજનો એ સાથે સમૂહ પ્રસાદ 
બાદ રાત્રે ભવ્ય લોક ડાયરો માટે કાઠીયાવાડના પ્રખ્યાત કલાકાર 
રસિક બગથરીયા ની સમગ્ર ટીમ દ્વારા ભક્તિરસ, હાસ્યરસ 
તેમજ લોક સાહિત્ય નું ભાથું પીરસવામાં આવેલ. જેનો સૌ 
સમાજનો ને મોડી રાત્રી સુધી લુપ્ત ઉઠાવ્યો. 


બીજા દિવસે ટ સવારે ચા- પાણી નાસ્તા બાદ 


ઈષ્ટદેવ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના નવીનીકરણ પામેલ ભવ્ય મંદિર 
સમક્ષ હવનની આહુતિ સૌ સમાજ દ્વારા આપવામાં આવેલ તેમજ 
આ વર્ષે ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરના શિખરનો 
એતિહાસિક ચડાવો સ્વ.પાનબાઈ ખીમજી માકાણી પરિવાર દ્વારા 
લેવામાં આવેલ સાથે નીજ મંદિરના સૌ દેવી- દેવતાઓની ધજા 
બદલાવવાની ઉછામણીના સૌ ભાગ્યશાળી દાતાઓ દ્વારા પૂજા 


અર્ચના અને આરતી કરીને ધજા બદલાવવામાં આવેલ.મઘ્યાહને 
સૌ સમૂહ પ્રસાદ ગ્રહણ કરીને છુટા પડ્યા હતા. 

સમગ્ર કાર્યક્રમની આયોજન વ્યવસ્થા તેમજ ભોજન 
વ્યવસ્થા યુવક મંડળના સૌ સભ્યો દ્વારા સંભાળવામાં આવેલ. 


1.001૬દ11પિંણ 1'01દ ૬01૬ 40” 
1.101 11016913 


11111 10 


11દ ૪51. 


42£121.,01દછ 11119 
0/01દ1.1 0/11 1 0૩ 


€૯૦૦૬- 


૬! 1૦ 1000* ૦૨ 


8001 1010 
॥11111.81॥1.00.1॥ 


મા ઉમિયા 
બાલા ત્રિપુરા સુંદરી સ્વરૂપ 26-ન્‍ 


| અવસાન નોંધ ૭ુઃ 


તારીખ 25/4/2024 
સ્વઃ શીવજીભાઈ દેવજીભાઈ નાકરાણી 
ઉમર વર્ષ : 80, કચ્છમાં વિરાણી મોટી 
હાલે વિસાખાપટ્નમ 


સ્વઃ કંકુબેન મેધજી લીંબાણી 
ઉમર વર્ષ :90, કચ્છમાં નખત્રાણા 
હાલે મેદક (તેલંગાણા ) 


કડવા પાટીદાર કુળદેવી શ્રી ઉમિયા જી સંસ્થાન, ઊંઝા 
02767 - 245472, 84૦. 8511016000, ઇત્પાનત - 3641 


શ્રીમદ્‌ ભગવદ્‌ ગીતા 


વિહાય કામાન્યઃ સર્વાન્‌પુમાંશ્ચરતિ નિઃસ્પૃહઃ । 
નિર્મમો નિરહંકારઃ સં શાંતિમધિગચ્છતિ ॥ 
(અ.૨-૭૧) 

જે પુરૂષ સર્વ કામનાઓને છોડીને 
મમતારહિત, અહંકારરહિત, સ્પૃહારહિત થઈને 
વિચરે છે, તે શાન્તિને પ્રાપ્ત થાય છે. 


જ્ઞાનદર્શક સંતશ્રી વલ્લભકૃષ્ણના 
જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 


સ્વઃ મંગળાબેન વિરજીભાઈ પોકાર 
ઉમર વર્ષઃ 79, કચ્છમાં ગામ ઉખેડા 
હાલમાં ઓઢવ 


હ નાત રેચક 


રિ જ્જ છ 
શ 4 દિ મૂ જી 
ઝક વે ફં હ ક _ 
ર ચ 1 કડવ/ પાટીદાર સમજની વઢાય ખાતે 


# શુ શુ શુ ૦ ૧ ૧ 
અઈ 9 1. ક ' સમૂહલગ્ન અગ મળેલ બેઠકમ સાઓ 


ઝક. નતા મં 
હાથ ક કરી કેટલાક નિયમાંને તિલા%લિ આધી, ઇન્સટમા દીપ પ્રાગટય થયું તે છે. 


કેશપેભલ દીયે પાટીદાર સેમે માપી તિલ 


મતદાન જગૃતીનાં અભિયાન હેઠળ ઇલેક્શન 
કમિશન ઓફ ઈન્ડીયા તરફથી આમંત્રણ કાર્ડ દરેક મતદાર 


મહારાષ્ટ્ર 


કીલ્હાપુરમાં તારીખ 22 અને 


23/04/24 શ્રી દેવસ્થાન જ્યોતિબા ડુંગર ખાતે 


મેળાના આયોજનમાં કોલ્હાપુર યુવક મંડળ 
તરફથી કોકમ શરબત નું વિતરણ કરવામાં 
આવ્યું હતું.ઉનાળાની કાળજાળ ગરમીમાં 
કીલ્હાપુર નજીક ડુંગર ઉપર દેવસ્થાન શ્રી 
જ્યોતિબા યાત્રાના આયોજનમાં પર્વતના 
પાયામાં જ કોકમ શરબતનું વિતરણ કરી 
ઉનાળાની ગરમીમાં લોકોએ ખૂબ રાહત 
અનુભવી હતી.. 

સામાજિક પ્રતિબદ્ધતા જોવા 
મળી...કોલ્હાપુર પાટીદાર સમાજ વતી ગાયમુખ 
પાસે મોટો મંડપ ઊભો કરીને રવિવાર અને 
સોમવારે કોકમના શરબતનું વિતરણ કરવામાં 


અમરાવતી (મહારાષ્ટ્ર) સ્થાનિક સમાજ 


અંતર્ગત ગત તારીખ ૨૩-૦૪-૨૦૨૪, 
મંગળવારના શુભદિને આબાલવૃદ્ધ સૌ 
સમાજજનોની ઉપસ્થિતિમાં હનુમાન 


જન્મોત્સવ ઉજવવામાં આવેલ. સ્થાનિક યુવક 
મંડળ અને મહિલા મંડળના સંયુક્ત પ્રયાસોથી 
સક્રિય ભાઈઓ અને બહેનો મળીને 'હનુમાનનો 
લોટ પ્રસાદરૂપે (ઉના લોટ સાથે ગોળ 
અને ઘી)ના લાડવા બનાવ્યા. સાંજના ફી 
ભોજનનું આયોજન સમાજન 
પટાંગણમાં સ્થાપિત સિદ્ધિ વિનાયક 
મહાગણપતિ મંદિર પરિસરમાં કરવામાં - _ 
આવેલ. / 
સર્વ પ્રથમ સમાજજનોની / 
ઉપસ્થિતિમાં શ્રી ગણેશજીની આરતી 
તથા શ્રી ઉમિયા માતાજીની આરતી અને 
શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનની સામૂહિક 
આરતી ઉતાર્યા બાદ હનુમાન ચાલીસાનું 
સામૂહિક પઠન કરવામાં આવેલ.ત્યારબાદ 
સમાજના ભાઈઓ દ્વારા શ્રી હનુમાનજીની 
સામૂહિક આરતી ઉતારવામાં આવેલ. 

ત્યારબાદ શ્રીફળનો પ્રસાદ વહેંચવામાં 
આવેલ. આદ્યસમાજ સુધારક કેશરા પરમેશ્વરા 
- મુખી બાપાની ૨૫૬મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે 
સમાજના ઉપપ્રમુખશ્રી ગોવિંદભાઈ રામાણી 
ક્રારા આપણા આઘ્યસમાજ સુધારક કેશરા 


દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર ગોવા રીજીયન 
પરશુરામ ડિવીઝન ખેડ સમાજ તારીખ 
23/04/2024 મંગળવાર ના હનુમાન ટેકરી - 
વેરળ (ખેડ) મુકામે હનુમાન જન્મોત્સવ અને 
કેસરા પરમેશ્વરા બાપાની જન્મ જયંતિનો 
ઉત્સવ ઉજવવામાં આવેલ. 

આ કાર્યક્રમમાં સવારના હનુમાન 


ગુજરાતી માધ્યમ 
વ10ાલભવન થી ધોરણ 


ને આપવામાં આવ્યું છે. જેમાં ૨૬ તારીખ એટલે આજે 
મતદાન કરવા ક્યાં લોકેશન માં તમારે જવાનું છે તેની ગૂગલ 
મેપ સાથેની માહિતી આપવામાં આવી છે અને ત્યાં સુવિધા 
કેવી છે તેપણ જણાવેલ છે...મતદાન અવશ્ય કરવું... 


ટ 


૧110 11૯107 €૦1૧૧11155101. ક તતો 
8૦૪૫૦૩૮ #/1૮ /9/૦વડ8૪ઇ"૦ %./0ઘ0" ઇ૦/001% 


૦૧ ૯ 90111૪ 1િતાટ (9તડલ 2 
₹તાતવ% 


4ર. 2024 


₹5૫/0 


&ડડઇ૨૬૦ #ત।પ્રા/#/ઇ/7 £ &તા।.1૪ 2૬1/।.ડ 


ગ્ગિં।તવુ ડધ્વધં૦0 ૦૬ ૦૮૦ વકક ૦ વિાણરાક ક ક ક ૯૦૮૫૦૮ 
10 2૭ 


૦/૧5[૩૦7૦11૦0 [૦તા।(1૦૩ [ 


1.૦૮૦૬૦ ૪૦૫૮ ૩૦॥તલુ 9૦૦10 તાઃ 
05://૯ાંક્ત૦૮વાંડ૦૦તવા.૯ત.૦૦૧ 


ન 


બ્ર 


રાજસ્થાન(૧૧), કેરળ(૨૦), દક્ષિણ કર્ણાટક(૧૪), 


માં વિદર્ભ(૦૫) અને મરાઠવાડા(૦૩), 


ઉત્તરપ્રદેશ(૮), મધ્યપ્રદેશ(9), બિહાર(૫), આસામ(પ), 
બંગાળ(૦૩), છત્તિસગઢ(૩) કાશ્મીર, ત્રિપુરા અને મલીપુર 
માં એક એક સીટ આજે ચૂંટણી પર્વ ઉજવશે... 


ગિ41 5૨ 1-7 


રદ£ડાઇ1 
૭1: 4 


55૯100૦૫ 


ળરાઇ-છરા04/ર૪ | ર8 441ર૪ 1 58૦૦૫૫૫૩&1₹૪ 1 પ૦ છાર 58૦0૫૫૩41૨૪ 


છાફ્ઠા151 શ1લ્તૉપાાા 
પા”. 1૦0 ડાત. 1211 


1૨ 


ય 


આવ્યું હતું. લગભગ 20 હજાર લિટર ઠંડુ કોકમ 
શરબત ફાળવવામાં આવ્યું હતુ. રસપ્રદ વાત 
એ છે કે પર્યાવરણને નુકસાન ન થાય તે માટે તેને 
સ્ટીલ ગ્લાસમાં આપવામાં આવ્યું હતું. 

આ પ્રસંગે કોલ્હાપુર સમાજના 
ઉપપ્રમુખ ખેતશીભાઈ ભાદાણી ,1 10 ૦ 
રીજીયન ચેરમેન ઇધશ્વરભાઇ,યુવા મંડળ 
પ્રમુખશ્રી ગીરીશ પટેલ, મગન પટેલ, શૈલેષ 
પટેલ, પ્રવીણ લીંબાણી, તુલસી પટેલ, શ્રવણ 
પટેલ, અંકિત પટેલ, સુમિત પટેલ, ભાવેશ પટેલ, 
યોગેશ પટેલ, શંકર લીંબાણી, મુકેશ નાકરાણી 
સહિત 400 લોકોની ટીમે હાજરી આપી કાર્યરત 
રહ્યા હતા. 


પરમેશ્વરાનું 'જીવન-વૃતાંત' 
સંક્ષિપ્તમાં રજૂ કરવામાં 
આવેલ. 

| ત્યારબાદ મિશન 
1 અભિમન્યુ અંતર્ગત સ્થાનિક 
સમાજનાં નાનાં બાળકો દ્વારા 
સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ દરમિયાન 
ખૂબજ સરસ મંચ સંચાલન 
સાથે રામાયણની ઝાંકીનું 
પ્રસ્તુતિકરણ કરવામાં આવેલ. 
જેમાં રામાયણનાં પાત્રોની 
વેશભૂષામાં રામ-લક્ષ્મણ- 
સીતા તથા શબરીમાતા અને 
હનુમાનજી એમ દરેક પાત્રો દ્વારા સીતામાતા 
અને લક્ષ્મણ સંવાદ તથા પ્રભુ શ્રીરામ અને 
શબરીમાતા મિલન તથા શ્રીરામ અને 


હનુમાનજી મિલન સંવાદ સાથે સરસ અને 
મનભાવન પ્રસ્તુતિકરણ કરવામાં આવેલ. નાનાં 
બાળકોનો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ નિહાળીને સૌનાં 
મનમોહીલલીધાં. 


આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત બાળાઓ દ્વારા 
શ્રીરામના આગમન વખતે સુંદર સ્વાગત ગીત 
રજૂ કરવામાં આવેલ. 

આ કાર્યક્રમનું આયોજન મિશન અભિમન્યુ 
ની મેન્ટર બહેનો દ્વારા અથાગ પરિશ્રમથી તૈયાર 
કરવામાં આવેલ હતું. કાર્યક્રમના અંતમાં સૌ 
સમાજજનોએ સાથે મળીને પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યા 


બાદ વિખૂટાં પડ્યાં. 


સંકલનઃ-સરસ્વતી છાભૈયા 


હતા. પધારેલ સંતોનું પુષ્પ હાર પહેરાવી 
સ્વાગત કરવામાં આવેલ. 

ત્યારબાદ પધારેલ સ્વામી 
અક્ષરચરિત અને કેવલ્યમુની સ્વામીજી એ 
વિવિધ દ્રષ્ટાન્તો આપી સમાજ ઉપયોગી 
ઉપદેશો આપી સમાજને અધ્યાત્મિક રાહ 
ચીંધેલ. 


તા. ૨૫ : આગામી 
તા. ૧૦/પ અખાત્રીજના સપરમા 
દિવસે ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન 
વાંઢાય ખાતે કડવા પાટીદાર 
જ્ઞાતિના વ્યસન અને ફેશનમુક્ત 
ર૨ યુગલ લગ્નગ્રંથિથી જોડાશે. 
તેમને થસન- 1-ફેશનમુક્ત રહેવાના 
શપથ પણ લેવડાવાશે. 
લગ્નોત્સવના આયોજનને 
આખરી ઓપ આપવા 
હવનાષ્ટમીના આયોજન 
સમિતિના પ્રમુખ રવિલાલભાઈ 
રામજીયાણીના અધ્યક્ષસ્થાને 
વાંઢાય ખાતે સભા મળી હતી. 
સભામાં વાલીઓને લગ્નપત્રિકા, 
કાર્યક્રમની સૂચિ ઉપરાંત પસંદ 
કરાયેલા પાનેતર તેમજ વરપક્ષને 
તલવાર વગેરે દાતાઓના 
સહયોગથી અપાયા હતા. ચાંદીનો 
ઝુડો મૂળ કંડાયના અને હાલે મૈસુર 
(બેંગ્લાર) નિવાસી દામજીભાઈ 
હળપાણી પરિવાર તરફથી 
અપાશે, ઉપરાંત ચાંદીની ગાય 
સો બેન રમેશ પોકાર અને 
હેમુબન સુરેશ પારસિયા-ભુજ 
તરફથી ભેટ અપાશે તેમજ અન્ય 
ભેટ ટ્રોલી બેગ, કાંસાના 


વાસણનો સેટ, મા માટલા, 
બાજોટ-પાટલા વગેરે પણ 
દાતાઓના સહયોગથી ભેટ 


વાંઢાય ખાતે અખાત્રીજના 
સમૂહલગ્ન યોજવા 
જ્ઞાતિએ લીધેલો નિર્ણય 


અપાશે તેવી માહિતી સભામાં 
અપાઈ હતી. આ વર્ષે પણ 
કન્યાઓના વાલીઓની યોગ્યતા 
મુજબ સરકારની સાત ફેરા તેમજ 
કુવરબાઈ મામેરાની યોજનાનો 
લાભ અપાવાશે તેવું જણાવાયું 
હતું. હાલમાં યુવાનોમાં વધતા 
જતા વ્યસન અને ફેશનને 
અટકાવવાના ઉદ્દેશ્યથી આ 
સભામાં વિશેષ ઠરાવ પાસ 
કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં 
ઉપસ્થિતોએ એકસાથે હાથ ઊંચા 
કરી ઠરાવને મા આપ્યું હતું. 
સમૂહલગ્નના ઉંચેત અન્ય નિયમાં 
જેવા કે ફેશનેબલ દાઢી, હલ્દી 
રસમ, પ્રિ-વેડિંગ જેવાને 
તિલાંજલિ આપવા પણ સભાએ 


અનુમોદન આપ્યું હતું. 

સભાના પ્રારંભે આયોજન 
સમિતિના ખજાનચી 
હીરાલાલભાઈ અમૃતિયાએ 

સ્વાગત કર્યું હતું જ્યારે વાંચન 

સહમંત્રી વિનોદભાઈ ધોળુએ કર્યુ 
હતું. અત્યાર સુધી થયેલ 
કામગીરીનો અહેવાલ મહામંત્રી 
રમેશભાઈ પોકારે આપતાં જણાવ્યું 
હતું કે, છેલ્લા ૧૫ વર્ષમાં માત્ર 
અખાત્રીજના જ આ પટાંગણમાં 
૧૦૯૬ દીકરા- દીકરીએ જોડાઈને 
સુખી ગૃહસ્થ જીવનમાં પ્રવેશ કર્યો 
છે. હંમેશની જેમ આગામી શ્રાવણ 
માસે રોક્ડ કન્યાદાન અર્પણ 
કાર્યક્રમ યોજાશે, જેમાં દાંપત્ય 
જીવન ઉપર મોટીવેશનલ 
સેમિનારનું આયોજન પણ કરાશે. 

પ્રમુખસ્થાનેથી રવિલાલભાઈ 
રામજીયાણીએ જણાવ્યું હુ કે 
સમાજની દીકરી એ અમારી રી 
છે તેમ સમજી આ સમિતિ કામ ક્રે 
છે માટે સમૂહલગ્ન સફળ થાય છે. 
સંચાલન મંત્રી પ્રાણલાલ 
રામજીયાણીએ કર્યું હતું. 
આભારદર્શન મંત્રી જયંતીભાઈ 
ચોપડાએ કર્યું હતું. 


£244₹£-553₹02૨4 ૦૮ ૪૦૦ મ૬૦ઇ્ડદ 


1વંડા0ઉ૦ા પિતા રિપર્વતા૩1: 9979352929 


4.1૬. 110 88 2૪1. 110. 


11.1૯. 8001૨5 


અભિષેક સાથે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ 
કરવામાં આવેલ. 
ત્યારબાદ સાંજે સત્યનારાયણ ભગવાનની 
કથા, સત્સંગ (ધર્મ) સભા અને મહાઆરતી નું 
સુંદર આયોજન કરવામાં આવેલ. 

સત્સંગ સભામાં 8/05 
સ્વામિનારાયણ મંદિર - દાદર થી સંતો પધાર્યા 


સત્સંગ સભા બાદ સમુહ 
મહાઆરતી કરવામાં આવેલ. અંતે મહાપ્રસાદ 
આરોગી સૌ સમાજ જનો છૂટા પડેલ હતા. 


સામાજીક અને આધ્યાત્મિક થીમ લીડર 
પ્રજ્ઞાબેન છાભૈયા 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ ધુલિયા મધ્યે હનુમાનજી ના જન્મોત્સવ નિમિત્તે બપોરે 
ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું ત્યાર બાદ સાંજે 4:00 કલાકે સુંદરકાંડ કાંડ તથા હનુમાન 
ચાલીસા નું આયોજન કર્યું અને રાત્રે હનુમાનજીના લાડવાનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ સમાજે સાથે મળીને 
ભજન સાથે ભોજન કર્યું... પૂર્ણ દિવસ હનુમાન જયંતી ઉમંગ અને ભજન-કીર્તન ભક્તિ ભાવથી 
મનાવવામાં આવી હતી. 


૧ ૪રણરસ્તા?૬ઇ-(૨રદ૬ા૬૩% ૪૪ | «1 રરદ-£૬રદ૬૬૦૦-)?- 1 ઇ૪ઈ#ણ્ક્છદ દ: 


1117ળ0ણદ.ર 110113૦ર1-૬ર .1પ૩ ૦બારાગ્દાર ડઇ૦છઇગ_1દ રડ 


#14₹૬:/“%ઝ ૦11૮૬ 


ડત૫/૯૦ 44૦. 186/187 ગિત્ઝ ૫૦. 6 


વ્યાતતાળાતાપ્યાત - 370 20141. 'વપધ્ત3, વ્પાંશાત્લદ - 10 તાંઝ- 


811ત૫/€5[11તાં - 110. 4-91 78934 59459 3૩તા|૦૬।011ાં - 


ટાર#/ાળઇછાન દાપાદણરઃઈારાડણટ 


£:2૯ઈ૦1- દર પ ૭6 110(#7છણદદાર 11 1 9૦ર-1૬:#ર 


(4૬.40 ૦11૮૬ 
ઇઝ દ ₹૫4૦. 3, બ્ત્ગ્ઘતત ₹1૦૦ “ગગા #₹4૦. 26, 
5૦૦૬૫૦૮ - 3, *'/ઝઇત્ઘ ૮131055 “ધઞગગ્યાતઇ૪મ્છાતદ, વલાત્મ્તાઝતાપ્ટ્ઝ(૪૩ 
1૯૫૬૮43, વ્પાંછતછદ - 370 204. 
ઇ૩ઝામ્યતઝદાઝમ્યા રરઘાતંઝઃઃ - 17૦. *૦૧ ૦૦7૦4૧ 57884 


#નણ#%૩ ૦૬-૬-11૮૬ 
ડાં [પતા'તપ/તા1 111101; 5111૫00 (૦. 186/187, શબ [10. 7,8,9, €॥પવપ/ત 
ઉતા તા॥ંતાત્ઞા1 - ૩70201, ।વા1૦|, ઉઊ1]|તાતાં - 11તાંત. 
1ઉતા'૦ડ1૩00॥તા નવિા1તતા॥ - 110. 4-91 99791 57883 


છાર-ાપ્તતન ૦1૦૬-૫1૮૬: 


1. ણ॥130#&0 - (૩પ %&ળા(ત ૩. દ।4દપ્રપ/ા - 17ળ1।1-.॥4/%0ઇ 


॥1તંડ!1૦1૪॥તાં - 100. 4-91 94826 95508 પ્વીંપલાલઝાતાં - 110. -- 91 98843 12266 
“લાવાંલંગાતાં - 1/૦0. 4-91 98413 88663 


4. પ1૭44&૪૫#&ઝઠ& - શપછપાર& દળ #0દડા4 
॥/0. 4-91 78428 05202 


1/00. 4-91 70202 74705 


પ.1૬ -00115 


#1₹.8૩ ૦₹₹1૮૬ 
45, ૯૦૦૦ાત્તઝાવત ૮૯1૫૦૦4૮, ૯પાપ્કધંધુઞ્ઘત 
1પતતાંઝંપ્યત્યતાં, (લાદવા), ૦૫ાંથદ - 370 140. 
ગલુવાંડા1ઝમ્યાં રઘવતા1ાં - (10૦0. * 91 ૦૦254 9૦૭૦4૭ 
8॥1તકાંછાંમ્યાં રપઘવતાળાં - 11૦. * 91 9૦9784 49205 


2. ઉ1૪ગ્દ૨/4ણ5%3 - 1દા પ.પ 


ક. 10403050 - 00& : ।લાતાઝણાતાં - 


